ઇસુનું જીવનચરિત્ર 
(આળોપવોગી) 











નૂઝરત વિચાવીટ ચંથાજય 
[ પઝરાલી જોંવરાઝિટ વિમામ ] 


ડિ વજ્બનડેર્‌ વર્નાવ 


અનામમનાનઇઅણણાાનાજન-રઇનાઇન્મણ#વ':ખ ૪૪ #નાશજઝવાલામનઇ૧૦૧નાઇ તારાનામજબાઇનાખ ઘખ્રવમપભામ મામ ણામાળમઇયાનાણયઇનાણાવનાશઇમાજગકનાઇબ્મામયઇઇપભન અઇ મણઇનસણાાનરપાઇતાણાન 9-પ૫જ૪૦૬૧૦જન૦ન્નપામ૦ વણણઇ #ાબાઇનમવમરન-થાલાઇજ્થાભ#ન- 


પુસ્તકનું નામ ઉર્જા જેડ "ઝુવનચોરેમ 


જાઈ 0111,01004'૩ 
1.101 01 €1110151' 4 


ડે 4 


8011 ૪. ૨03118580૫ 


પ્રભુ. ઈર્આ.્નુ જવત્તચરિત્ર 
(ખાળોપયોગી) 


' ભ્રાષાંતરકલા ? 
સિરહિમ્મતલાલ આશીર્વાદ 


આવૃત્તિ પહેલી ] પ્રત ૩૦૦૦ 





ળતે સારૂ 
એસ. ડીકીએ 


"શણકળનો ખ્ોસ્તી ધમેપુસ્તકપ્રસારક 
આઈ. પી. મિરાન પ્રેસ, સુરતમાં આ 
છાપ્યું તથા પ્રસિદ્ધ 8 

ઇ* સ. ૧૪૬૩૦ 


કિંમત બે આના 


હધાપી 
હૂ 5 
ઝે 
હ” અમદાવાદ દ્વ 
ર્ન ઝં 


હિ 
ગૂજરાતી કાંપીરાઈટ-સંગ્રહ 
જ્ન્ય્& શર. 


દ ૦ 
વાતાના આરભ 


પાલેસ્ટાઇન નામનો એક દેશ છે. ઓગ- 
ણીસસે। કરતાં વધારે વરસ પર ત્યાં યહુરી લોકે 
રહેતા હતાઃ ધણા જુના વખતમાં આ લેોકેની 
પ્રજ બહુ મોટી અને અભિમાની હતી; પરંતુ 
આ વાતાને સમયે તો તેઓ ગરીબ હતા ને લોકે 
તેમતે ધિજારતા હતા, રૂમ કરીને એક મોટું 
રાજ્ય હતું. તેના એક મોટા બાદશાહે તેમને 
જીતી લીધા હતા, અને તેમની પાસેથી તે જત- 
જાતના કર લેતો હતો, આથી આ લેકે બહુ 
દુઃખી અને ઉદાસ થઇ ગએલા હતા. 


પણુ ધણાં વષોથી એક આશા તેઓ 
પોતાના મનમાં સંઘરી ૨દલ્ઘા હતા, અને એ 
આશામાં ને આશામાં તેઓનું ઘણુંખરૂં દુઃખ 
' એછું થતું હતું, તે લોકોમાં ધણા સંતો થઇ ગયા 
' હેતા, તેઓમાંના એકે કલું હતું, કે યહુદી લોકોને 


ર્‌ ઇસુ ખ્રીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


ઉદ્ધાર્વા એક રાજા જનમરો, અને તેમના બધા 
શત્રુઓને હરાવીને આ લોકોને સ્વતંત્ર કરે એવો 
તે? બળવાન શરી. જ્યારથી આવી ભવિષ્યવાણી 
કહેવામાં આવી હતી, ત્યારથી માંડીને આ 
વાતાના સમય સુધી દરેક ચહુરી ખાઇ પોતાનાં 
બાળકોને એ વાણી શિખવતી હતી, અને આશા 
જશાખતી હતી, કે બખતે મારોજ રીકરો આ રેશનેો 
ખચાવ કરનાર ને તારનાર નીવડે. પં 


ગગનમાં ગાયન 


તે દેશમાં એક નાનું ગામ હતું. આસરે 
મો કરતાં વધારે વરસ ઉપર ત્યાં એક 
પુરૂષ અને એક સ્ત્રી રહેતાં હતાં, પુરૂષનું નામ 
યુસફ અને સૌનું નામ મરિયમ હતું. એક દિવસ 
એવું બન્યું કે મરિયમની પાસે આકાશથી એક 
દૂત આવ્યો. મરિયમને માટે તે એવો સંદેશો 
લાવ્યો, કે તને એક બાળક પેરુ અને તેનું 
નામ “ઇસુ ” રાખવામાં આવશે. “ ઇસુ” એ 
નામનો અથે “ ઇશ્વર મારો તારનાર ” એવો થાય 


ગગનમાં ગાયન ૩ 


છે. આ પરથી મરિયમે જાણી લીધું, કે મારો 
દીકરો અમારા લોકોનો તારનાર કે બચાવ કર્‌- 
નાર નીવડશે. 

આ સંદેશો મળ્યા પછી થોડા વખતમાં તે 
રેશના બાદશાહે એવો હુકમ બહાર પાડયો, કે 
ખધાં માણુસોની ગણુતર્‌ી કરવામાં આવે, અને 
તેમનાં નામ વસ્તીપત્રકમાં નોંધવામાં આવે. 
આથી યુસફ તથા મરિયમને પોતાનાં નામ નૉંધા- 
વવા બેથલેહેમ કરીને એક ગામ જવું પડયું. 
તેઓ રહેતાં હતાં તે ગામથી આ ગામ ઘણું દૂર 
આવેલું હલુ. લાંબી મુસાફરી કરીને થાકયાંપાક્યાં 
તેઓ ખેથલેહેમ આવ્યાં તો ખરાં, પણુ બેથ- 
લેહેમમાં જગાજ શાની મળે! કારણકે તેઓની 
પહેલાં તો બીજા ધણા લોકે તેમનાં નામ નૉંધા- 
વવા ત્યા આવ્યા હતા, તેથી ધેરેધેર જ્યાં જુઓ 
ત્યાં માણુસજ માણુસ, કોઇને ત્યાં ઉતારો નહિ 
મળ્યો, તેઓએ ધમેશાળામાં તપાસ કરી, તો 
ત્યાં પણુ જગા નહાતી, આખરે ધમેશાળાવાળાને 
દયા આવી, તેણે તેમને ધમેશાળાનો તબેલો 


૪ ઇસુ ખીસ્તવું જીવનચરિત્ર 


બતાવ્યો, તેમાં પરાળ હતું, તે પરાળ પર 
સુવાનું તેણે તેમને ક્યું, તેથી રાત ગાળવાને 
તેઓ ત્યાં ગયાં. 

તેએ તબેલામાં રાત રહ્યાં એટલામાં મરિ- 
ચમને પોતાનો પહેલવહેલો દીકરો અવતર્યો, મરિ- 
ચમ માએ જેવા તેવા કપડાના કટકામાં તે બાળકને 
લપેટયું. પણુ હવે એને સુવાડે કયા? ધેડિયું કે 
પારણું તો તબેલામાં મળે નહિ. પાસે લાકડાની 
પેટી જેવું એક મોટું ખોખું પડયું હતું. તબેલામાં 
બાંધેલાં હોર માટે એ ખોખામાં ધાસદાણુ મૂક- 
વામાં આવતો. તે ખોખામાં મરિયમે થેડું સુકુ 
ઘાસ પાથયું, અને બિછાનું નહિ હોવાથી નાના, 
હુંફાળા માળા જેવું કરીને તેમાં તેણે પોતાના 
ખાળકને સુવાડચો. નેકે તે આ દુનીઆમાં 
બહુજ ગરીખ સ્થિતિમાં આવ્યો હતો, તોપણુ 
તે અમારો નહિ, પણુ પરમેશ્વરનો રીકરે છે, 
અને એના જેવું દુનીઆમાં બીજું કોઇ, બાળક 
છેજ નહિ, એમ તેનાં માબાપ તો જાણુતા 
હતા? 


ગગનમાં ગાયન પ 


એજ રાતે સીમમાં પણુ એક અજબ 
બનાવ બન્યો. ગામખબહાર આવેલી ટેકરીઓ * 
પર ભરવાડો રાતે પોતાનાં ધેટાંબકરાં સાચવતા 
હતા. દિવસે ધેટાંને ચરાવવા જવું પડે, અને 
રતે વળી તેમને સાચવવા ઉજાગરો કરવો પડે, 
આથી થાકેલાપાકેલા ને ઉંધથી ઝોકાં ખાતા 
કેટલાક ઉભા હતા, અને કેટલાક બેઠેલા હતા ; 
અને વાતો કરતા ને તારાઓ તરફ જેતા હતા. 
એવામાં એકાએક તેઓની આસપાસ ઝગઝગતું 
અજવાળું ચમક્યું, અને એક દૂત આવીને 
તેઓની આગળ ઉભો લ્લે. પહેલા તો તેએ 
ગભરાઇ ગયાઃ પણુ દૃતે તેમને કહ્યું, કે ગભ- 
શાવાની કંધ જરૂર નથી. હું તો તમારે માટે 
તેમજ ખધા લોકોને માટે સારી ખખર લઇને 
આવ્યો છું. ખેથલેહેમમાં તમારે સાર્‌ એક નાનું 
બાળક જનમ્યું છે, પણુ એ નાનું ખાળક તો 
એક મોટો તારનાર છે. 

આ દૂતે એટલી વાત કરી એટલામાં તો 
ઘણા દૂતોની એક મોટી ટોળી આકાશમાંથી ઉતરી. 


વૃ ઇસુ ખ્રૌસ્તનું જીવનચરિત્ર 


તેઓ બધા એમ ગાતા હતા, કે “પરમ ઉંચામાં 
રેવને મહિમા, પૃથ્વી પર શાંતિ અને માણસો 
પ્રત્યે પ્રસજ્લતા.” 

પછી દૂતો જતા રઘલા. ત્યારે ભરવાડોએ 
એકખીજાને કલુ, “પ્રભુએ પોતાના દૂતને મોક- 
લીને તારનાર વિષે આપણને ખખર આપી છે, 
તો ચાલે, આપણે બેથલેહેમ જધઈએ અને તેને 
જોઇએ.” તેઓ ઉતાવળથી ચાલી નીકળ્યા, 
અને પેલા તબેલાએ આવી પહેંચ્યા, ત્યાં 
મરિયમ, યુસફ તથા બાળઇસુ તેઓને મળ્યા. 
તેઓએ પ્રભ્નુ ઇસુને જેયા ત્યારે તેઓએ ન્ાણયું, 
કે દૂતે જે અજાયબ જેવી ખખર કહી હતી તે 
પ્રમાણે ખરેખર બન્યું છે, અને યહુરી લોકોને 
મોટો બચાવનાર આખરે જનમ્યે। છે. 


પ્રભુ ઈસુ મદિરમાં 


બાળક ઇસુ તો મોટા થતા થતા બાર 
વરસના થયા. હવે ચહુરી લોકોના કેટલાક મોટા 
તહેવારો વરસોવરસ આવતા હતા. તેમાંના એક 


7 
કિ '“.૪0 “૪ ₹ૂ૧૧%?૩2 ઝક 


ન 


કન તને જક... 


* 


“જ # કે 


હ, 
ણા સત “પ -."થ#ઝ ૫ * 





પ્રણુ ઇસુ મ'દિર્માં 


પ્રણુ ધ્સુ મ'દિરેમાં છઠ 


તહેવારનું નામ પાસ્ખાપવે હતું. લોકે જ્યાં હોય 
ત્યાંથી એ તહેવાર ઉજવવા સાર્‌ ચરૂશાલેમ જતા. 
પ્રણ ઈસુનાં માખાપ પણુ પાસ્ખાપવે પાળવા સારૂ 
વરસોવરસ યર્શાલેમ જતાં હતાં. પ્રભુ ઇસુ 
બાર વરસના થયા ત્યારે માબાપ તેમને પણુ 
પોતાની સાથે યરૂશાલેમ લઇ ગયાં. શહેરમાં 
એટલા બધા લોકો એકડા થએલા હતા કે પ્રભ્નુ 
ઇસુ પોતાનાં માખાપથી વિખુટા પડી ગયા. 
પવે પૂરૂં થયું ત્યારે યુસફ રપને મરિયમ ધેર જવા 
નીકળ્યા, પણુ પ્રભુ ઇસુ તો યરૂશાલેમમાં પછ- 
વાડે રહી ગયા, બાળઇસુ તેમના દોસ્તોના 
મેળામાં હરી, એવું ધારી તેમનાં માબાપે એક 
દિવસની મજલ કરીઃ પછી પોતાનાં સગાં- 
વહાલાંમાં તેઓએ તેમની ખોળ કરી ; પણુ જ્યારે 
તે ન મળ્યા ત્યારે તેએ યરૂશાલેમ પાછાં વળ્યાં. 
ત્રણ દિવસ આમતેમ તપાસ કયો પછી મંદિરમાં 
તે તેમને મળી આવ્યા, ત્યા પંડિતોની સાથે 
બેસીને તેઓની વાત પ્રભુ ઇસુ સાંભળતા, અને 
તેમને પ્રશ્ના પણુ પૂછતા. 


૮ ઇસુ ખીસ્તતનું જીવનચરિત્ર 


તેમના સવાલજવાખબો એટલાં બધા જ્ઞાનથી 
ભરષુર હેતા, કે સાંભળનારા અન્નયબ થઇ ગયા. 
તેમની માએ તેમને કહ્યું, કે તને શોધતા શે।ધતાં 
તો અમે ખહુ દુઃખી થયાં છીએ બાળઇસુએ 
જવાબ આપ્યા, “ મારે મારા પિતાનું કામ કરવું 
જેઈએ એવું શું તમે નથી નણુતાં?” પ્રભ્નુ' ઇસુના 
કહેવાનો અથે શો હતો તે તેઓ ત્યારે તો સમ- 
જ્યાં નહિ, પરંતુ પ્રભ્નુ ઇસુ પોતે સમજવા 
લાગ્યા, કે જે તારનાર વિષે અગાઉથી કહેવામાં 
આવ્યું હતુ તે થવાને ઇશ્વરે મને મોકલ્યો છે. 
જેમ મોટા થયા તેમ એ પણુ સમન્યા, ડે મારે 
મારા લોકોને બચાવવાના છે ખરા, પરંતુ તે 
શેમન લોકના કખન્માંથી નહિ, પણુ પાપના 
કંબજમાંથી., 


પરંતુ તરત તો! તે પોતાનાં માબાપની સાથે 
ધેર ગયા, અને તેમને પૂરેપૂરી રીતે આધીન ર૨લ્લા; 
અને તે જ્ઞાનમાં, શરીરબળમાં અને ઇશ્વર તથા 
માણુસની ચાહનામાં વધતા ગયા. 


ઇશ્ચર......વિષે પ્રજુ ઇસુનું શિક્ષણ લ 


ઈશ્વર આપણી કેવી સંભાળ કરે છે 
તે વિષે પ્રભુ ઈસુનું શિક્ષણુ 


મરિયમનો ધણી યુસફ સુથારનો ધંધે 
કરતો હતો. તેના કારખાનામાં અદર વરસ સુધી 
પ્રભ્રુ ઇસુએ કામ કર્યું. એ ખધા વખતમાં, 
ઇશ્વર તેમની પાસે, જે કામ કરાવવા માગતો હતો, 
તૈ કામને માટે તે તેયાર થતા હતા. 

પાલેસ્ટાઇન રેશમાં નાઝારેથ નામનું એક 
ગામ છે. ત્યા પ્રજનુ ઇસુ રહેતા હતા. તે ત્રોસ 
વરસના થયા ત્યારે પોતાનું ધર છોડીને તે બહાર 
પડયા, તેમના ધણા મિત્રો કે ચેલાએઓ હેતા, 
તેમાંથી ખાર ચેલાઓને તે પોતાની ખાસ સંગતમાં 
રાખતા. પ્રભ્નુ ઇસુ લોકોને શિક્ષણ આપતા, 
દુઃખીને દિલાસો આપતા, અને માંદાંઓને સાન 
કરતા. આવી બધી વખતે શિષ્યો તેમની પાછળ 
પાછળ જતા હતા. પ્રભુ ઇસુ જ્યારે લોકોને 
ચિંતા કરતા નેતા, ત્યારે ઇશ્વર કેટલા બધા 
પ્રેમથી તેમની સંભાળ રાખે છે, એ વિષે તે 


3૦ ઇસુ ખ્રીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


તેમની આગળ વાત કરતા, અને તેમને શાત 
તથા ઇશ્વર પર ભરોસો રાખનાર બનાવતા. 
ઇશ્વર પક્ષીઓની અને ફલેની પણુ કેટલી બધી 
સંભાળ કરે છે, એ વિષે મભુ ઇસુ બે એક વાર 
નીચે પ્રમાણે ઉપરેશ આપ્યો હતો. 

તેમણે કલું, “અમને બસ થાય એટલું 
ખાવાનું તથા પહેરવાનું મળરી કે નહિ, એ વિષે 
ખીક રાખીને ચિંતા કરે નહિ. જુઓને પક્ષીએ ! 
તેઓ તો  વાવતાંએ નથી, કાપણી કરતાએ નથી,” 
તેમ દાણા વીણી વીણીને તેએ ભરી જાખતા પણુ 
નથી; તેમ છતા તેઓ ભૂખ્યા કે તરસ્યા રહેતાં 
નથી. તમે તો તેઓના કરતાં કેટલાં બધાં 
ચઢીઆતાં છો! વળી જુઓને ઝૂલો! તેએ કેવાં 
વધે છે! તેએ મહેનત કરતાં નથી, અને કાંતતાં 
પણુ નથી; તે છતાં મોટામાં મોટા રાજના કરતા 
પણુ વધારે સુંદર વસ્તે! ઇશ્વર તેમને પહેરાવે છે. 
અને ફૂલોના કરતાં તમે કેટલાં બધાં ચઢીઆતાં 
છો! તો તમને જે કપડાં જેઇએ તે ઇશ્વર નહિ 
આપે શું? 





બી વાવનાર્‌ 


પ્રભુ ઇસુનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંતે પ? 

“*“માટે હાયહાય ! અમે શું ખાઇશું ! હાય- 

હાય! અમે-શું પહેરીશું?' એવું કહીને તમે 

ચિંતા ન કરો; કારણુ કે ઇશ્વર તે તમારો 

આકાશમાંનો ખાપ છે, અને તમને આ બધાં 

વાનાંઓની જરૂર છે, એવું તે જણે છે, પણુ 

ઇશ્વરની સેવા કરવાનું કામ તસે પ્રથમ કરે; 

એટલે જે કઇ, તમને જેઇએ તે બધું તમને 
મળશે.” 


કરે ૦ જશ 
મભુ ઈસુના કેટલાક દૃષ્ટાતો 
ખી વાવનારતું દૃષ્ાંત 
પ્રભુ ઇસુ ધણીવાર દષ્ટાંતો બોલતા. 
દૃષ્ટાંતો એટલે જેમાં ગુર અથ રહેલો હોય એવી 
વાતાઓ. તેમણે એક દષ્ટાંત “ખી વાવનાર” 
વિષે કહ્યું હતું, તે નીચે મુજબ : 
“ખી વાવનાર માણુસ અથવા ખેડુત બી 


વાવવાને બહાર જય છે. તે વાવતો હોય છે 
ત્યારે કેટલાંક બી રસ્તાની કેરે પડે છે. એવા 


૧૨ ઝઅસુ ખ્રીસ્તનતું જીવનચરિત્ર 


બી છુંદાઇ જાય-છે, અથવા પક્ષીઓ આવીને તે 
વીણી ખાય છે. કેટલાંક બી પત્થરવાળી કડણુ 
જમીન પ૨ પડે છે. તે થોડાંક ઉગે છે ખરાં, 
પણુ નીચે ભીનાશ નથી હોતી તેથી ઉગ્યા પછી 
ચીમળાઇ નય છે. કેટલાંક બી ઝાંખરાં અને 
કૉટાઓમાં પડે છે. એ ખી પણુ ઉગે છે ખરાં, 
પણુ પેલા કાંટા અને ઝાંખરાં ઉગીને તેને દાબી 
નાખે છે. પરંતુ બાકીનાં બી સારી જમીનમાં 
પડે છે. સારી જમીનમાં પડેલાં બી ઉગે છે, 
વધે છે અને જેટલાં વાવ્યાં હોય તેના કરતાં 
સોગણાં વધારે ફળ આપે છે.” 

હુવે આ દષ્ઠાંતનાો અથે આ પ્રમાણે છેઃ 
ખી એટલે ઇશ્વરનું વચન, લેકે તે સાંભળે * 
છે ખરા, પણુ માનતા નથી તે રસ્તાની કે[૨ પર 
પડેલાં ખી છે. લોકે! થોડીવાર માની લે, પણુ 
પછી ભૂલી જાય તે પત્થર્વાળી અથવા કડણુ 
જમીનમાં પડેલું ઇશ્વરનું વચન છે. કાટાઓમાં 
પડેલું ઇશ્વરનું વચન, એટલે લોકો સાંભળે છે 
ખરા, પણુ દ્રવ્ય પરના પ્રેમ અને જાતન્તતની 


પ્રણ ઇસુનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંતે ૧૩ 


ચિંતાઓને લીધે જે દબાઇ નય છે, તે. પણુ 
જે લોકે પ્રભુ ઇસુનો ઉપદેશ માની લે, અને 
તેના ફળ તરીકે તેમનાં જીવન સારાં બની નય, 
તો તે સારી જમીનમાં પડેલા બી કહેવાય. 


ઉડાઉ દોકેરેો 


 છ્રીજી એક વાત પ્રભુ ઇસુએ કહી તે 
ઉડાઉ ર્ીકરાની વાત છે. એક વખતે લેકે 
વાંધો લઇને ઇસુને કહેવા લાગ્યા, કે “તું તો 
પાપી લોકોનો મિત્ર છે,” એ પ્રસંગે તેમણે આ 
વાત કહી 

“એક માણુસ હતો, તેને બે દીકરા હતા. 
એક વખત નાના રીકરાએ તેના ખાપને કહ્યું, 
“ખાપા, તમે જે પૈસા એકડા કયા છે, તેમાંથી 
મને જેટલો ભાગ આપવાના હો તેટલો મને 
આપી રો? તે પરથી બાપે પોતાના બત્તે રીકરા- 
ઓને માટે પોતાની રદોલતના ખે ભાગ પાડયા. 
નાનો રીકરો તો પોતાને ભાગે જે પેસા આવ્યા 
તે લઇને થોડા વખત પછી ધેરથી નીકળ્યો 


૧૪ ઇસુ ખ્રોસ્તનું જીવતચરિત્ર 


અને એક રેશમાં ગયો. એ રેશ તેના ધરથી 
ખહુ દૂર હતો. ત્યાં ખોટે રસ્તે તેણે બધો પેસે 
ઉડાવી દીધો. આખરે એવું બન્યું કે તેનો બધે 
પેસે થઇ રલ, ત્યારે તે દેશમાં ભારે દુકાળ 
પડયો; અને તે ભૂખે હેરાન થવા લાગ્યો. જ્યારે 
તેનાથી ભૂખ નજ વેડાઇ ત્યારે તે એક માણુસને 
ત્યાં ગયો, અને તેને ત્યાં નોકર શ્ય. આ સાખુસને 
ખેતરો હતાં, અને તેમાં ભૂંડો કે ડુકરો ચરતાં 
હતાં, તેમને ચરાવવાનું કામ પેલા છોકરાને 
મળ્યું. ભૂખ તો. કકડીને લાગી હતી. પણુ 
ખાય શું? કોઇએ તેને કંઇજ આપ્યું નહિ, ત્યારે 
જે શિંગો ભુંડ ચરતાં હતાં તે ખાઇને પેટનો ખાડો 
પુર્વાનું તેને મન થયું. 

“ત્યાર પછી એક દિવસે તેના મનમાં 
વિચાર આવ્યો, કે “મારા બાપને ત્યાં કેટલા 
બધા નોકરો છે; તેઓને તો. વધી પડે એટલું 
ખાવાનું મળે છે; અને હું તો તેનો દીકરો છું, 
છતાં હું અહીં ભૂખે મરૂં છું. હવે તો હું અહોંથી 
ઉઠીને મારા બાપની પાસે જઇશ ને તેમને કહીશ, 


ત્રજુ ઇસુનાં કેટલાંક દૃષ્ટાતે ૧૫ 


ડે ખાપા, આકાશ સાસે અને તમારી આગળ મેં 
પાપ કર્યું છે. હવે તમારે દીકરો કહેવાવા લાયક 
હું રહ્યો નથી; પણુ આ તમારા પુષ્કળ નોકરો 
છે, તેઓમાંના એક નોકર જેવો મને ગણે. 
એ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે ઉડયા, અને પોતાના 
બાપની પાસે ગયે!. પરંતુ હજી તો તે વરથી 
ઘણુ વેગળા હતો એટલામાં તેના ખાપે તેને નેચો, 
જોતાની સાથેજ તેના પરે તેને દયા આવી; તેથી 
તે રોચ્ચો, તેને ગળે વળગી પથ્ચો, અને 
વહાલથી તેને ચુમીઓ કરી. 

“તીકરાએ કહ્યું, “પિતાજી, આકાશ સૉમે 
તથા આપતી આગળ મ પાષ કયું છે. આપતો 
રીકર્‌। કહેવાવાને લાયક હું રજો નથી.' 

“પણ ખાપે પોતાના ચાકરોને કહ્યું, 
'સારો--સારામાં સારો--યગલેો જલદી લાવો, 
અતે તેને પહેરાવો; તેની આંગળીએ આવે 
એવી મોટી વીંટી લાવો, અને તેના પગને લાયક 
જેડા લાવો. આજે તો આપણે ઉન્નણી કરીએ, 
અને આનંદ કરીએ; કેમકે આ મારે રીકરો 


રૃટ ઇસુ ખ્રીસ્તનતું જીવનચરિત્ર 


જાણે કે મરી ગએલો હતો તે પાછે! જીવતો થયે 
છે; ખોવાઇ ગએલે હતો તે પાછે જડયો છે.' 
અને તેઓ બધા આનંદ કરવા લાગ્યા. 

“હુવે તેનો મોટો દીકરો ખેતરમાં હતે. 
ત્યાંથી આવતાં જ્યારે તે ધર પાસે આવી પહેં- 
ચ્યો, ત્યારે વાન વાગતાં હતાં, ગાયન ગવાતાં 
હતાં અને નાચ થતો હતે, તે બધું તેણે સાંભ- 
યું. તેણે એક નોકરને બોલાવીને પૃછી જેયું 
કે આજે આ ખધું શુ છે? 

“તેણે કથં, “તમારો ભાઇ આવ્યો છે, 
અને તમાશા પિતાજીએ તેને માટે એક મોટી 
ઉજાણી કરી છે, કારણુકે તે સહીસલામત અને 
સાજેતાને ધેર પાછો આવ્યો છે.” 

“સમેોટો રીકરો તો આ સાંભળીને ગુસ્સે 
થયો અને ઘરમાં પણુ નય નહિ. તેનો બાપ 
બહાર આવ્યો; અને તેને ઘરમાં આવવાની 
આજીજી કરી, પણુ તેણે માન્યું નહિ. 

“મોટા દીકરાએ તેના બાપને જવાબ 
આપ્યો, કે “આટલાં બધાં વરસોથી હું તમારી 


ગરજી ઇસુનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંતો ૧૭ 


સેવાચાકરી કરતો આવ્યો છું, તમારો એક પણુ 
હુકમ મેં કરી તોડયો નથી, તોપણુ મારા દોસ્તોની 
સાથે મનન કરવાનો તમે મને કદી પ્રસંગ આપ્યો 
નથી, પણુ આ તમારા રીકરાએ ખરાખ રસ્તે 
તમારા બધા પૈસા ઉડાવી રીધા, તે જ્યારે આવ્યો, 
ત્યારે તેને માટે તમે ઉજાણી કરરી,” 

“ખાપે કહ્યું, “દીકરા, હુ તો મારી સાથે 
હમેશાં છે, અને મારૂં જે કંઇ છે તે બધું તારૂંજ 
છે. પરંતુ આ તારો ભાઇ તો જાણે મુએલે। હતો 
અને તે પાછો જીવતો થયો છે, ખોવાઇ ગએલે 
હતો અને પાછો જડયો છે; તો શું આપણે 
આનંદ ન કરીએ??” 

આ દષ્ટાંતના અથે એ છે, કે ઇશ્વર 
પોતાનાં બધાં છોકરાંઓ પર પ્રેમ રાખે છે, પછી 
હોય તે પાપી કે અપાપી. અને ને કે તેઓ 
ઇશ્વરથી દૂર જતાં રહે, ભટકી નનય અને તેને 
ભૂલી જય, તોપણુ તે તેમને કદી ભૂલી જતો 
નથી. પાપી માણુસ જ્યાં સુધી ઇશ્વરબાપ પાસે 
પાછો આવતો નથી અને તેની પાસેથી માફી 


૬૮ ઇસુ ખ્રીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


પામતો નથી ત્યાં સુધી તેને કશી શાંતિ કે કશું 
સુખ નથી. 


ઉત્તમ વેટાંપાળકે 


ઇશ્વરે પ્રભ્નુ ઇસુને શા માટે આ દુનિયામાં 
મોકલ્યા હતા તે પણુ તેમણે વાતાઓની મારફતે 
કહી બતાવ્યું હતું. તેમણે એક દિવસ એક 
ધેટાંપાળકની વાત કહી. એને સો ધેટાં હતાં, 
તેમાંનું એક ઘેટું ખોવાઇ મયું. તેને શોધી કાઢ- 
વાને તેણે આમતેમ બધે તપાસ કરી. તેને ખીક 
હુંતી કે રખેને તે ધેટાને કંધ ઇન્ન થાય. ખહુ 
શોધતા શોધતાં આખરે તે તેને મળ્યું, ત્યારે તેણે 
તેને પોતાના હાથમાં લીધું, અને તેને ઉંચકીને. 
ધેર લઇ આવ્યો. 

આ વાતના ખુલાસા તરીકે પ્રણ ઈસુએ 
કહ્યું, “તે ઉત્તમ ધેટાયાળક હું છું. ઉત્તમ 
ધેટાંપાળક તો ધેટઢાને માટે પોતાનો જીવ આપવાને 
પણુ રાજી હાય છે. પરંતુ જે ભરવાડ નથી, 
પણુ માત્ર રાખેલો નોકર છે, અને ધેટાં જેનાં 





ઉત્તમ ધેટાપાળીક 


પ્રણુ ઇસુનાં કૅટ્લાક દૃષ્ટાતે શ૯ 


પોતાનાં નથી, તે તો વરૂ કે ધેટાને ફાડી ખાનાર 
કોઇ પશુ આવતું જઇને ધેટાંને મૂકીને નાસી 
જાય છે. પછી વર્‌ ધેટાને હેરાન કરે છે, ફાડી 
ખાય છે, અને આમતેમ નસાડી મૂકે છે. કારણુ 
કે નોકર તે નોકર, તેને ધેટાની શી ચિંતા? 

“હુ ઉત્તમ ધેટાંપાળક છું. જેમ ઇશ્વર 
ખાપ મને ઓળખે છે, અને હું ઇશ્વરખાપને 
ઓળખું છું, તેમ હું મારા ધેટાંને ઓળખું છું 
અને માશાં ધેટાં મતે એળખે છે. વળી મારાં 
ઘેટાંને સારૂ હું મારા જીવ આપવાનો છું. મારાં 
બીનો ધેટાં પણુ છે, પરંતુ તેઆ આ ટોળામાં 
નથી. તેઓને લાવવાની પણુ મારે જરૂર છે 
તેઓ મારો સાદ સાંભળશે. પછી તેઓ બધા 
મળીને એક ટોળું થશે, અને તેઓનો એક 
ભરવાડ થશે. હું: મારો જીવ આપવાને ખુશી 
છું, તે કારણુને લીધે મારો ખાપ મારા પર પ્રેમ 
રાખે છે.” 


૨૦ ઇસુ ખીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


જગતને પ્રકાશ 


ખીજે એક વખતે પ્રભુ ઇસુએ કલું, “હુ 
જગતનો પ્રકાશ છું. જે માણુસ મારી પાછળ 
ચાલે છે, તે અંધારામાં નહિ ચાલશે, પણુ તે 
જીવનનું અજવાળું પામશે.” 

વળી તેણે કહ્યું, “ હું ઉભા રહીને બારણું 
સ્રક્યા કરૂં છું. જે કોઇ માણુસ મારો અવાજ 
સાંભળે, અને ખારણું ઉઘાડે, તો હું અંદર 
જઇને તેની સાથે રહીશ, તેની સાથે જમીરા, 
અને તે મારી સાથે જમરી.” 


પ્રભુ ઈસુએ કરેલી લોકોની સેવા 


જે લોકે માંદા અને દુઃખી હતા તેઓને 
માટે પ્રભુ ઇસુએ ધણાં અજયખ જેવા કામે 
કયાં. તે જમાનામાં માંદાં ધણાં હતાં, પણુ 
તેમની વ્હારે ચઢનાર વેરો એટલા બધા ન હેતા. 
પ્રભુ ઇસુ જ્યાં ગયા ત્યાં તેમણુ આવાં માંદાને 
સાજ કયા. તેમણે કોઇ લંગડાંને જેયાં, તો તેમને 


પ્રભુ ઇસુએ કરેલી લોકોની સેવા ૨ર 


સાનંતાર્ન અને મજખૂત બનાવ્યાં, એટલે તેઓ 
ટટાર થતાં ને ચાલવા લાગતાં. તેમણે કોઇ 
આંધળાને નેયાં તો તેમની આંખો ઉધાડી એટલે 
તેઓ રેખતાં થતાં. તેમણે કેોઇ/ બહેરાંને જેયાં, 
તો તેમના કાન ઉડયા, એટલે તેએ સાંભળવા 
લાગ્યાં. એ જમાનાનાં માણુસ કોઢીઆની નજીક 
પણુ જતાં નહિ. પણુ પ્રભુ ઇસુએ ને કોઇ 
કોઢીઆને જેયો તો તેને લીધે તેમને દુઃખ થતું ; 
તેથી પ્રભુ ઇસુ તો તેને અડકીને તેને સાજે કરતા. 

વળી કેટલાંક મુએલાં માણુસોને પણુ 
તેમણે જીવતાં કયાં. એક વખતે એક માણુસ 
હતો તેને એક નાની છોકરી હતી, તે મરી ગઇ. 
છોકરીના બાપે પ્રજ્ુ ઇસુને પોતાને ધૈર બોલાવ્યા. 
જે ઓરડામાં છોકરી પડેલી હુતી તેમાં પ્રભુ ઇસુ 
ગયા, તેનો હાથ પકડયો, અને ખોલ્યા, “નાની 
છોડી, હું તને કહું છું, ઉઠે.” તરત તેનામાં જીવ 
પાછે આવ્યો, અને તે ઉઠી. એક વખતે એક 
વિધવા સ્તીનો એક જુવાન છોકરો મરી ગયો હતો. 
તેને પ્રભુ ઇસુએ જીવતો કર્યો. વળી લાજરસ 


ર૨ ઇસુ ખ્રીસ્ત્વું જીવનચરિત્ર 


કરીને તેમનો એક વહાલો મિત્ર હેતો. તે મરી 
ગયો, ત્યારે પ્રજુ ઇસુએ તેને પણુ જીવતો કયી. 
ભૂખ્યા અને થાડેલા લોકને નેઇઇને પણુ 
પ્રભુ દસુ દિલગીર થતા. એક દિવસ પ્રભુ ઇસુ 
તથા તેમના શિષ્યો થાકી ગયા હતા, તેથી તેમણે 
તેઓને કહ્યું, કે “ ચાલે, આપણે એકાંત જગામાં 
જઇએ, અને જરા આરામ લઇએ.” એમ 
લોકોના ટોળાથી જરા દૂર થવાને તેઓ હોડીમાં 
બેઠા અને સરોવર ઓળંગીને પેલે પાર ગયા. 
પણુ લોકોએ તે! એ ન્નેઇ લીધું, તેથી સરોવરની 
આજુખાજુ ફરી વળીને ઇસુની પહેલા તે સામે 
પાર એકડા થઇને તેમની રાહ જેવા લાગ્યા. પ્રભુ 
ઇસુને તેમના પર દયા આવી, તેથી આરામ 
લેવાનો રહેવા દઇને પ્રભુ તેમની પાસે આવ્યા, 
તેમને દિલાસો રીધો, ઉપરેશ આપ્યો અને 
તેઓમાં જે માંદાં હતાં તેઓને સાન્નં કયૉ, 
સાંજ પડવા આવી, ત્યારે શિષ્યોએ પાસે 
ખાવીને કલુ, “પ્રભુ, આ તો ઉજડ ઠેકાણું છે, 
અને રાત પડવા આવી છે ; માટે લોકોને વિદાય 


પ્રજુ ઇસુએ ડરેલી લોકોની સેવા ૨૩ 


કરો, કે તેઓ ગામમાં જઇને પોતાને સાર્‌ કંધ 
ખાવાનું વેચાતું લે.” 

પણુ પ્રભુ ઇસુએ કલ્યું, “તેએને જતા 
રહેવાની કંઇ જરૂર નથી. તમે તેમને કંઇ ખાવાનું 
આપો,” 

શિષ્યોએ અન્યખ થઇને પછયુ, “શું અમે 
જઇને આટલાં બધાં માણુસોને સાર્‌ ખાવાનું 
ખરીરી લાવીએ? માણુસો તો એટલાં બધાં છે કે 
૧૦૦ ર્‌પિયાનું ખાવાનું અમે લઇ આવીએ તોપણુ 
તેમને બસ ન થાય,” 

પ્રભુ ઇસુએ પૂછયું, “તમારી પાસે કેટલી 
રોટલી છે?” 

એક જણે જવાબ આપ્યો, “અહીં એક 
છોકરો છે, તેની પાસે જવની પાંચ રોટલી અને 
બે નાની માછલી છે. પણુ આટલાં બધાંમાં એટ- 
લાનો શે હિસાબ?” 

પ્રભુ ઇસુએ કલુ, “લોકોને બેસાડી રો.” 

શિષ્યોએ પચાસ પચાસની પંગતમાં લોકોને 
બેસાડ્યા, તો તેમને માલમ પડયું કે પાંચ હજાર 


૨૪ ઇસુ ખ્ીસ્ત્નું જીવનચરિત્ર 


કરતાં વધારે માણુસો છે. ખધા બેસી ગયા 
એટલે પ્રણ્ુ ઇસુએ પોતાના આકાશમાંના 
આપને ઉપકાર માન્યો $ પછી તેમણે રોટલી અને 
માછલીના કકડા કયો. તે કકડા કરીને શિષ્યોને 
આપતા નય, અને શિષ્યો લોકોને આપતા જય. 
બધાં ખાઇને બરાબર ધરાયાં ત્યાં સુધી ખાવાનું 
વધતું ને વધતુંજ ગયુ. બધા ખાઇ રહ્યા, ત્યારે 
પ્રભુ ઇસુએ પોતાના શિષ્યોને કલ્યું, કે વધેલા 
કકડા એકઠા કરો. તેઓએ તેમ કર્યું તો તેની 
ખર ટોપલી ભરાઇ. આવી રીતે લોકોને સુખ મળે, 
તેઓને સાન કરવામાં આવે અને ભૂખ્યાઓને 
ખવડાવવામાં આવે, માટે ઇસુએ પોતાના આરા- 
મતો ભોગ આપ્યો. પ્રજી ઇસુને પોતાનું ધર તો 
હતુંજ નહિ, પોતાના મિત્રોનાં ધરામાં તે જતા- 
આવતા અને ઉતરતા. કેઈ કોઇ વાર તેમને 
સુવાનું બીછાનુ અને ખાવાનું અન્ન પણુ નહેઉતું 
મળતું, તોપણુ તે બીજા લોકોને મદદ કરવામાં 
આનંદ માનતા; અને લેકે સાથે મિત્રભાવથી 
રહેતા માટે લોકો તેમને બહુ ચહાતા. 


નાના બાછીકોને મારી પાસે આવવારા ૨૫ 


નાનાં બાળકોને મારો પાસે આવવા રા 


પ્રભુ ઇસુ બધાં માણસો પ૨ પ્રેમ રાખતા, 
પણુ નાનાં ખાળકો ઉપર તે બહુજ પ્રેમ રાખતા. 
એક દિવસ તે તેમના શિષ્યોની સાથે ફરતા હતા, 
ત્યારે તેમના હાથે આશીવાદ પામવાને કેટલીક 
સ્રોએ પોતાનાં નાનાં બાળકોને તેમની પાસે લાવી. 
શિષ્યોએ તે સજ્રોએને અટકાવવા માંડી; પણુ 
જ્યારે પ્રજ્નુ ઇસુએ એ ન્યુ ત્યારે તેમને માર્ડુ 
લાગ્યું. તેમણે કહ્યું, “નાનાં બાળકોને મારી 
પાસે આવવા રો, અને તેમને રોકો નહિ, કારણ 
કે તેઓ તો આકાશના રાજ્યમાનાં છે.” પછી 
તેમણે તેમને પોતાની બાથમાં લીધાં, તેમના પ૨ 
પોતાના હાથ મૂકયા, અને તેમને આશીવોદ દીધે।. 

એક દિવસ પ્રભુ ઇસુ અને તેમના શિષ્યા 
ચાલતા ચાલતા એક શહેરમાં ગયા. જે ધેર 
તેઓ રહેવાના હતા ત્યાં તેએ પહોચ્યા ત્યારે 
તેમણે તેમને પૂછયું, “ રસ્તે તમે શી બાબત વિષે 
ચચા કરતા હંતા?” પ્રભુ ઇસુના સવાલનો 


ર૨૬ ઇસુ ખ્રીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


જવાખ આપતાં. તેઓને શરમ લાગી, કારણુ કે 
આપણામાં સોથી મોટા કોણુ છે, એ તિષે તેઓ 
તો ચચે કરતા હતા. પછી પ્રભુ ઇસુ નીચે બેડા 
અને તેમને પોતાની આસપાસ બોલાવીને કહ્યું, 
“જે કોઈ માણુસ સૌથી પહેલો થવા ચાહે ત્તા 

તેણે સોથી છેલ્લા થવું _અને સોના દાસ થડું.” 
આમ કહીને તેમણે એક બાળક લીધું, અને 
શિષ્યોની આગળ તેને ઉભ્જુ રાખ્યુ. પછી તેને 
બાથમાં લઇને પ્રભુએ કહ્યું, “મારે નામે આવા 
એક બાળકનો જે કોઇ અંગીકાર કરે છે તે જાણે 
મારો અંગીકાર કરે છે ; અને જે કેદ/ મારે અંગી- 
કાર કરે છે તે જેણે મને મોકલ્યો તેનો અંગીકાર 
કરે છે.” ખાળકો ભરોસો શાખનારાં અને કેમ 
રાખનારા હાય ( છે, માટે પ્રજ્નુ ઇસુ તેમના પર 
આટલે ખધે પ્રેમ રાખતા હતા. શવે પ્રકારના 
દુઃખ અને જેખમમાંથી તેમને દૂર ટ તે 
ઇચ્છતા, તેમણે એક વખત એવું કલ્રું, કે “મારા 
પર વિશ્વાસ કરનાર આ નાના ખાળકેમાંથી 
એકને પણુ જે કોઇ કંઇ ઇન કરે, તો એના કરતાં 





પ્રભુ ઇસુનું છેલ્લું ભોજન ૨૭ 


તતો એ માણુસની કોટે ્‌ પટીનું પડ બાંધવામાં આવે, 
અને તેને દરિયામાં ફેકી દેવામાં આવે, એ સ 
માટે સારૂં છે.” 


પ્રભુ ઈસુનું છેલ્લુ ભોજન 


ત્રણ વરસ સુધી ફરી ફરીને પ્રભુ ઇસુએ 
તથા તેમના શિષ્યોએ લોકોને મદદ કરી અને 
તેમનું ભલું કર્યું, એટલા વખતમાં ધણા લોકે 
તેમના મિત્રો થયા હતા. તેઓમાંના કેટલાક 
પૈસાદાર તો કેટલાક ગરીબ, કેટલાક ઉંચ વગેના 
તો કેટલાક નીચ વગેના હતા. પણુ ઘણા લોકે! 
તેમના દુશ્મન પણુ બન્યા હતા. જેઓ ઇસુનો 
ધિઝાર કરતા હતા તેઓ દૃષ્ટ યાજકે હતા. જેમ 
જેમ ખીજા લેકે પ્રભુ ઇસુ પર વધારે વિશ્વાસ 
અને પ્રેમ રાખતા ગયા, તેમ તેમ પેલા દુષ્ટ 
યાજકે તેમનો વધારે ધિઝાાર કરતા ગયા. આખરે 
તેઓએ પ્રજ્નુ ઇસ્ને મારી નાખવાનો ઠરાવ કર્યા. 

તેમને મારી નાખવાને આ લોકે કેવાં કેવાં 
કાવતરાં કરતા હતા તે પ્રભુ ઇસુ નણુતા હતા, 


૨૮ ઇસુ ખીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


તોપણુ તેઓથી તે બીતા નહિ, પોતાનો જીવ 
બચાવવા કરતાં પાપમાંથી બીનાંએને બચા- 
વવાની તેમને વધારે કાળજી હતી. હવે મારૂં 
મોત પાસે આવેલું છે એમ જાણ્યા છતાં તે ખહુ 
શાત રહેતા, અને તેમના મરણુની નજીકના 
દિવસો માં તેમના માં પર જેવી સ્વગીય શાંતિ 
અને પ્રીતિ દેખાતી હતી તેવી આગળ ખીન કોઇ 
દિવસે રેખાતી નહાતી. જેમ જેમ મોત પાસે 
આવવુ ગયું તેમ તેમ તેમના મનની શાંતિ વધતી 
ગઇ, અને તેમનો પ્રેમ પણુ વધતો ગયો. 

પાસ્ખા પવેનો વખત આવ્યો હતો, અને 
માત્ર પોતાના શિષ્યોની સાથે તે ખાવાની તેમને 
ખહુ ઇચ્છા હતી. તેથી જ્યારે તેમના શિષ્યોએ 
પૂછયું, કે પાસ્ખા ખાવાને આપણે ક્યાં જવાનું છે, 
ત્યારે તેમણે કહ્યું, યરૂશાલેમ શહેરમાં જાઓ. ત્યાં 
મારો એક મિત્ર છે, તે તમને એક મોટી મેડી 
બતાવશે; ત્યાં તમને કશી હરકત પડશે નહિ. 

ઇસુ ખીસ્ત રાજ્ય સ્થાપન કરવાને માટે 
આવ્યા હતા, તે રાજ્ય વિષે શિષ્યો હમેશાં વિચાર 


પ્રેણુ ઇસુવું છેલ્લું ભોજન ૨૯ 


કરતા હતા. તેથી જ્યારે તેઓ મેડી પર પહોંચ્યા, 
ત્યારે તેઓ માહેમાંહે પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા, કે 
આપણામાંના કેોણુ તે રાજ્યમાં સૌથી વધારે 
માનયોગ્ય થશે? આવી વાત સાંભળીને પ્રભુ 
ઇસુના મનને ખહુ દુઃખ લાગ્યું, તેથી તેમણે 
શિષ્યોને બહુ માયાથી સમજાવ્યું, કે કોઇએ 
બીના કરતા વધારે મોટા થવાની કોશીશ કરવી 
નહિ; તેથી ઉલટું “બીજ કરતા વધારે શક્તિમાન 
હોવાથી જે કોઇ મોટો થઇ શકતો હોય તો તે 
સેથી હલ્ડું પદ લેશે, કારણુ કે તે સાનો દાસ 
થરી.” હુવે તેમના કહેવાનો અથે શે હતો તે 
સમજવવાને તેમણે તેમને નમુનો આપ્યો, એટલે 
તેમણે એક રૂમાલ લીધો ને કમ્મરે બાંધ્યો, પછી 
વાસણુમાં પાણી લીધુ, તે વડે તેમણે દરેક શિષ્યના 
પગ ધોયા, તથા પેલા રૂમાલથી લુછયા. એ 
પ્રમાણે બધા શિષ્યોના પગ ધોઇ રહા પછી 
તેમણે કહ્યું, કે “મે તમને નમુનો આપ્યો છે. 
જેમ મે કર્યું તેમજ ને મારા ગયા પછી તમે 
કરશે! તો તમે વધારે સુખી અને આનદી થશે.” 


૩૦ ઇસુ ખ્રોસ્તનું જીવનચરિત્ર 


ત્યાર પછી તેએ ભોજન કરવા બેડા. 
ભોજન કરતાં કરતાં તેમણે પોતાના શિષ્યાને 
કથં, કે “તમારામાંના એક જણુ આજ રાતે 
મને મારા દુશ્મનોના હાથમાં સોંપશે.” આવું 
સાંભળીને તેઆ અજયખ થયા, અને દરેક જણ 
કહેવા લાગ્યો, કે “ હુ તો નહિને, પ્રભુ ?” એવું 
કરનારે કોણુ હતો તે થોડીજ વારમાં પ્રભુ ઇસુએ 
તેમને જણાવી દીધું. પછી તે શિષ્ય તે મેડી 
પરથી ઉતરીને ચાલ્યો ગયે. 

ભોજન પૂરૂં થયું ત્યારે પ્રભુ ઈસુએ થોડી 
શેટલી લીધી, અને પ્યાલામાં થોડા દ્રાક્ષારસ 
લીધો. ત્યાર ષછી તેમણે ઇશ્વરનો ઉપકાર 
માન્યો, અને રોટલી લઇને કહ્યું, કે “ આ મારૂં 
શરીર છે, જે તમારે સારૂ આપવામાં આવેલું છે.” 
પછી પ્યાલો લઇને તેમણે કલ્યું, કે “ આ પ્યાલો 
મારા રક્તથી મુદ્રિત કરાએલે। નવો કરાર છે ; 
એ રકત તમારે સાર્‌ વહેવડાવવામાં આવેલું છે.” 
જ્યારે તેઓ બધા ખાઇ તથા પી ૨લ્યા ત્યારે પ્રભુ 
ઇસુએ કલ્યું, “ મને યાદ રાખવાને આ પ્રમાણે 


પ્રજુ ઇસુનું છેલ્લું ભોજન 3૨ 


કરજે.” ત્યારથી માંડીને આજ સુધી પ્રભુ 
ખોસ્તને માનનારા આ ભોજન પાળતા આવ્યા 
છે. આ ભોજનને “ પ્રજુભોજન ” કહે છે. 

પ્રભુ ઇસુ શિષ્યોની પાસેથી જવાના હતા, 
એથી તેઓ ખહુ દુઃખી થતા હતા, પણુ પ્રભ્નુ 
ઇસુએ તેમને દિલાસો મળે એવી ધણી વાતે 
કહી, એટલે, “તમે ગભરાએઓ નહિ. પ્રભુ 
પર ભરોસો રાખો, મારા પર પણ ભરોસો 
રાખો. હું મારી શાતિ તમને આપું છું.” 

ત્યાર પછી તેમણે શિષ્યોને એક છેલ્લે 
હુકમ આપ્યોઃ “ એક ખીજ ઉપર પ્રેમ રાખો. 
જેવો મે તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો છે તેવો પ્રેમ 
તમે એક ખીન્ન પર રાખો. જે તમે એક બીન 
પર પ્રેમ રાખશે તો તેથી બધાં માણુસો જાણુશે 
કે તમે મારા શિષ્યો છો.” 

ત્યાર પછી પ્રભુ ઇંસુએ પોતાના વહાલા 
શિષ્યોને માટે પોતાના આકાશમાંના બાપની 
પ્રાથેના કરી. પછી તે એ લોકોને એક વાડીમાં 
લઇ ગયે. 


૩૨ ઇસુ ખ્રીસ્તતું જીવનચરિત્ર 


પ્રભુ ઈસુ વધસ્તભ પર જડાયા 


તેઓ વાડીમાં ગયા તે વખતે રાત હતી. 
પેલો નિમકહરામ શિષ્ય કેટલાક ભુંડા માણુસોને 
લઇને ત્યાં વાડીમાં આવ્યો. તેઓએ પ્રભ્નુ 
ઇસુને પકડયા, અને તેમને બાધીને તેઓ કચે- 
રીએ લઇ ગયા. ત્યાં થાજકોની આગળ તેમને 
ન્યાય કરવામાં આવ્યો ; ત્યાંથી સવારે તેઓ 
તેમને પીલાત નામના રમી હાકેમ પાસે લઇ 
ગયા. પીલાત પાસે આવીને યહુરી યાજકોએ 
કથં, કે “ઇસુને તો મારી નાખવો ન્ેદએ, 
કારણુ કે તે પોતાને રાન્ન કહેવડાવે છે.” તે 
પરથી પીલાતે પ્રભુ ઇસુને પૂછયું, “ શું તું રાજ 
છે?” પ્રભ્નુ ઇસુએ જવાબ દીધો, “ હા, રાજ 
તો છું ; પણુ મારૂં રાજ્ય આ દુનિયાનું નથી.” 
પ્રભુ ખોસ્તના કહેવાનો અથે એ હતો, કે હું 
ગ્રેમ વડે લોકોનાં «દયો પર રાજ્ય કરનાર છું, 
અને તેજ મારૂં રાજ્ય થવાનું છે. 





વધસ્ત'ભ પરે 
પ્રષ્નુ ઇસુ વધસ્ત 


પણુ ઇસુ વધસ્ત'ભ પરે જડાયા ૭3 


પીલાતને પ્રજ્નુ ઇંસુમાં કંઇ ગુનો માલમ 
પડયો નહિ, તેથી તે તેમને છોડી મૂકવા ઇચ્છતો 
હતો, પણુ તેને ચડુરીઓની બીક લાગતી હતી, 
તેથી તેણે તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રભ્નુ ઇંસુને 
મરણુ યોગ્ય ડરાવ્યા; અને મારી નંખાવ્યા 
પહેલાં પીલાતે તેમને સખત ફટકા મશાવ્યા, 
પછી વધસ્તંભે જડવાને સીયાઇઓના હાથમાં 
તેમને સોંપી દીધા. 

વધસ્તંભ પર મરી જવું એ તો બહુજ 
શરમભરેલું ગણાતું હતું, અને તે વધારે શરમ 
ભરેલુ ગણાય, માટે પ્રસ્નુ ઈસુને બે ચોરાની 
વચમાં વધસ્તભે જડીને મારી નાખવામાં આવ્યા. 
જ્યારે સીપાઇઓ પ્રભુ ઇસુને વધસ્તભે જડતા 
હુતા, અને તેમના હાથ અને પગ ચીશાઈ નય 
એવા મોટા મોટા ખીલા તેમાં મારતા હતા, ત્યારે 
પ્રભુ ઇસુએ કહ્યું, “ઓએ બાપ, તેમને માફ કર, 
કેમકે તેઓ જે કરે છે તે તેઆ જણુતા નથી.” 
યહુદી યાજકો અને બીન્ન યહુરીઓનું મોટું ટોળું 
વધસ્તભની આગળ ઉગું રહેલું હું. તેઓ 

/ 


ક૪ ઇસુ ખ્રોસ્તનું જીવનચરિત્ર 


ઉભા ઉભા પ્રભુ ઇંસુતી મ૨કરી કરતા હતા, અને 
કહેતા હુતા, કે “જે તું દેવનો દીકરો હોય, તો 
વધસ્તભ પરથી ઉતરી આવ. તેણે બીજાઓને 
તો બચાવ્યા ખરા, પણ પોતાને તે બચાવી 
. શકતો! નથી.” 

પ્રભુ ઇસુની બે બાજુએ બે ચોરને વધસ્તભે 
જડવામાં આવ્યા હતા. તેઓમાંનો એક ચોર 
પણુ પેલા લોકોની સાથે પ્રભુ ઇસુને મહેણાં 
મારવા લાગ્યો, પણુ બીને ચોર એવો ન હતો. 
તેણે તો પોતાનાં છુંડાં કામોનો પસ્તાવો કયી, 
અને પ્રજ્નુ ઇસુ પર વિશ્વાસ લાવીને કહ્યું, કે “હે 
ઇસુ, તમે તમારા રાજ્યમાં જએ ત્યારે મને યાદ 
રાખને. પ્રભુ ઇંસુએ તેને કલુ, કે “ આજ વુ 
મારી સાથે પારાદેસમાં હોઇશ.” 

વધસ્તંભ આગળ તેમના દુઃખ અને મર- 
ણુને લીવે દુઃખી થનાર કેટલાંક માણુસો પણુ 
ઉભાં હતા, તેમાંના કેટલાએક ઇસુના શિષ્યો હતા, 
અને તેમના પર પ્રેમ રાખનારી કેટલીક સ્રીઓ 
હુલી. એ સ્રોઓમા પ્રભુ ઇસુની મા પણુ હતી. 


પ્રભુ ઇસુ વધસ્ત'ભ પરે જડાયા ડ્પ 


વધસ્તભ પર ઘણુંજ દુઃખ પડતું હતું; તોપણુ 
પ્રભુ ઇસુ પોતાના દુઃખને તો ભૂલી જય છે, 
અને જે શિષ્ય પર તે સેથી વધારે પ્રેમ રાખતા 
હુતા તેને કહે છે, કે “ ને, તારી મા!” વળી 
પોતાની માને તે કહે છે, “બાઇ, જે, તારો 
દીકરો? તેજ વેળાથી શિષ્ય ચોહાન મરિયમને 
પોતાને ધેર લઇ ગયો, અને તેના દીકરા પ્રમાણે 
પ્રેમથી તેની સેવાચાકરી કરી. 

ખપોર થવા આવ્યા, ત્યારે આકાશ અંધ- 
રાયું, અને ત્રણુ કલાક સુધી આખા રેશ પર ધોર 
અંધકાર રલે. આખરે ઇસુ ખ્રીસ્તે એવી બૂમ 
પાડી, “સંપૂણું થયુ,” અને પછી પ્રાણુ છોડયો. 
તે વખતે પહેરાનો એક રૂમી સુબેદાર ત્યાં આગળ 
ઉભે હતો. તે આ બધું જનેઇને અનનયબ થઇ 
બોલ્યો, “ ખરેખર, આ માણુસ દેવનો રીકરેો 
હુંતો.” 

પછી પ્રજીુ ઇસુના શબને વધસ્તભ પરથી 
ઉતારી લેવામાં આવ્યું. આરમથીઆ ગામનો 
યુસફ નામે એક માણુસ હતો. તે પૈસાદાર હતો. 


3૬ ઇસુ ખ્રીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


તે હિમ્મતથી પીલાતની પાસે ગયો, અને ઇસુનું 
શખ માગ્યું. તેણે શણનું સુંદર સફેદ કપડું 
આણ્યું હતું, તેમાં તે શબને તેણે લપેટયું; અને 
વાડીમાં પોતાની નવી કબર હતી, તેમાં તેને 
મૂક્યું, પછી કખરના મોં પર એક મોટા પત્થર 
મૂકવામાં આવ્યો. હવે મરણુ પહેલાં પ્રભુ ઇસુએ 
કહું હતુ, કે ત્રીજે દિવસે હું પાછે ઉઠીશ, 
આ કારણ્‌થી ત્રણુ દિવસ સુધી કબરની ચોકી 
ક્રરવાને રૂમી સીપાઇએઓનો પહેરો મૂકવામાં 
આવ્યો. 

 અશરિયમ માગદાલેણુ અને ગાલીલથી 
આવેલી બીજી સ્રીએ આ બધું જેઈ રહી હતી. 
પ્રજ્નુ દસુને ડયાં દાટવામાં આવ્યા તે પણુ તેઓએ. 
જોઇ લીધું. પછી તેઓ પાછી શહેરમાં ગઇ, 
અને પ્રભ્નુ ઇસુના પવિત્ર શબને ચોળવાને 
સુગૈધી વસ્તુઓ તથા અત્તર તેયાર કરવા મંડી. 
પ્રણુ ઇસુ પર આ સ્ત્રીઓ ઘણો પ્રેમ રાખતી 
હતી, તેથી તેઓને પ્રેમ બતાવવાને જે છેલ્લામાં 
છેલ્ડું સેવાકૃત્ય તેઓ કરી શકે તે એજ હતું. 


પ્રજુ ઇસુ પાછા ઉઠયા ૩3૭ 


પછી યહુદીઓને વિશ્રામવાર બેઠો ; તેમાં તેએ 
કંઇ કામ કરી શકી નહિ, 


પ્રભુ ઈસુ પાછા ઉઠયા 


મરણ પછી ત્રીજે દિવસે મોટે મળસકે 
ઉઠીને મરિયમ માગદાલેણુ તથા બીજી સ્રીઓ 
સુગંધી પદાર્થો લઇને કબરે આવી પહોંચી. તેએ 
ત્યાં આવી ત્યાર પહેલાં તો એક મોટો ધરતીકંપ 
થઇ ગએલે હતો, કબરના મૉં પરથી મોટો પત્થર 
ગખડી ગએલે હતો, અને કબર તો ખાલી હતી. 
ગબડાવેલા પત્થર પર એક દૂત બેઠેલો હતો. 
તેણે તેમને કહ્યું, “ખીહે મા; વધસ્તભે જડા- 
એલા પ્રભ્નુ ઇસુને તમે શૈધે છે તે હું જણું છું. 
પણુ તે તો અહીં નથી ; તેમના કહેવા પ્રમાણે તે 
તો ઉઠયા છે. આવો, જે જગાએ પ્રભ્નુ સુતા હતા 
તે જગા જુઓ.” સ્ીઓ તો આ ખબર સાંભ- 
ળીને બીક તથા આનંદથી ધુજવા લાગી; અને 
તે સમાચાર પ્રભુ ઇસુના શિષ્યોને આપવાને 
ઉતાવળથી ત્યાથી દોડી ગઇ. 


૩૮ ઇસુ ખ્રીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


મુએલાંઓમાંથી પાછા ઉડયા પછી પ્રભુ 
ઇસુ પહેલવહેલાં મરિયમ માગદાલેણુને દેખાયા. 
તેમના મરણને લીધે શિષ્યો શેક કરતા હુતા 
અને રડતા હતા. પ્રભુ ઇસુ ઉઠયા છે એવી 
ખખર મરિયમે જઇને તે રડેતા શિષ્યોને આપી. 
પણુ જ્યારે તેણે કલ્યું, કે “મૈં ઇસુતે જીવતા 
જેયા છે,” ત્યારે તેએએ તેની વાત માની 
નહિ. 

તેજ દિવસે બે શિષ્યો સાંજના એક ગામથી 
બીજે ગામ જતા હતા. રસ્તે ચાલતાં, ચાલતા 
તેઓ પ્રભુ ઇસુના મરણુ વિષે વાતો કયો કરતા 
હતા. પ્રભુ ઈસુએ ખીન્ન રૂપમાં તેઓને પણુ 
દશેન રીધું. તેઓએ જઇને એ વાત શિષ્યોને 
કહી, છતાં તેમની વાત પણુ શિષ્યોએ માની 
નહિ. તેજ સાંજે કેટલાક શિષ્યે જમવા બેડા 
હતા ત્યારે પ્રભુ ઇસ્ુએ તેમને દશેન રીધું. 
દુશ્મનોના ધાકથી તેએ ખારણાં બંધ કરીને 
જમવા બેઠેલા હતા, તો પણુ પ્રભુ છેસુ અંદર 
આવીને તેઓની વચમાં ઉભા રદ્યા, ચને બોલ્યા, 


હજુર 


પ્રણુ ઇસુ પાછા ઉંઠયા કુ 


કે “તમને શાંતિ થાઓ.” ત્યાર પછી થોડે 
દહાડે સાત શિષ્યો ગાલીલ સમુદ્રને કિનારે 
માછલાં પકડતા હતા. તેએએ આખી રાત નળો 
નાખી પણુ નાળમાં કંઇ આવ્યું નહિ. આ વખતે 
પ્રભુ ઇસુએ કિનારે આવીને તેઓને દશેન દીધું. 
એવી રીતે મરેણુમાંથી પાછા ઉડયા પછી પ્રભ્જુ 
ઇસુએ ઘણાંઓને દશેન દીધાં. પછી આ દુતિયા 
છોડીને સ્વર્ગમાંના પોતાના પિતા પાસે તે પાછા 
જતા રલ્યા- તે આકાશમાં જવાની તૈયારીમાં 
હતા, તે વખતે તે પોતાના શિષ્યોને બેથાનીઆ 
લઇ ગયા, અને ત્યાં પોતાના હાથ ઉંચા કરીને 
શિષ્યોને આશીવાદ દીધો. એસ આશીવોદ દેતાં 
રેતાં તે તેમનાથી છુટા પડ્યા, અને ઉંચે આકાશમાં 
ચઢતાં ચઢતાં તેઓની નજર બહાર જતા ર૨દ્યા, 

આકાશમાં ચઢી ગયા પહેલાં પોતાના 
પાંચસો શિષ્યોને ગાલીલના એક પહાડ પ૨ 
તેઓએ દર્શન રીધું હતું. ત્યાં તેમની સાથે 
છેલ્લી વાતચિત કરતાં તેમણે તેમને હુકમ આપ્યો, 
કે “આખા જગતમાં નએ, અને દરેક માણુસને 


૪૦ ઇસુ ખ્રીસ્તનું જીવનચરિત્ર 


સુવાતા પ્રગટ કરો; અને યાદ રાખજે કે જગતના 
અંત સુધી સવેકાળ હું તમારી સાથે છું.” ર 

જ્યા સુધી પ્રભુ ઇસુ શિષ્યોની નજરેથી 
અલોપ થયા નહિ ત્યાં સુધી આ વચન તેએ 
પૂરી રીતે સમજ્યા નહિ. પણ જ્યારે તે જતા 
રલઘા અને દેખાતા બંધ પડ્યા ત્યારે શિષ્યો 
સમજ્યા, કે પાછા ઉઠેલા પ્રભુ ઇસુ હજી અમાંરી 
સાથે છે, અને અમારાં «દયોમાં સદા તેમનો 
વાસો છે. 


સમાપ્ત 


